CAN NEWYDD, 

SEF 

YMDDIDDAN RHWNG 

MAB A MEECH 0 LAH TAP. 



Wel gwrando fy’m soren gysurus, 
A’tL ’madrodd tra medrus a mwyn, 
Ar faehgen sy’n glaf o dy gariad, 

Cei glywed fy nhaniad a ’nghwyn ; 
Doluriau sy’n nghiliau fy nghalon, 
l’r bedd gan flinderon yr af, 

Os na chaf briodi lliw’r rhosyn, 

Sy’n byw mewn lle teg ar lan Taf. 

0, fachgen, taw son a dy weniaith, 
’ltwy’n clywed dy araeth ry hir, 
Twyllodrus yw’r meibion i’w gweled, 
A gadael y merched dan gur ; 
’Rwy’n rneddwl, arosaf yn weddw, 
Caf fywyd mwy hoeyw fel hyn, 
Bydd cynnal y bwythyn a’i bethau 
I mi am rai dyddiau’n rhy dyn. 


2 


Mor syth yr anelaist dy saethau 
’itun modd ag at ddorau o ddur, 
Trywanaist dy gleddyf i’m dwyfron, 

Heb gelu mae’r galon dan gur ; 

Yn fuan rhaid ini ffarwelio, 

Gan ddweyd fe aeth heibio yr haf, 

Gan ddyoddef oer ingoedd yr angau 
0 garlad lliw blodau glan Taf. 

Y glanddyn, ti wyddost fod digon 
0 fawrddysg feddygon i’w cael, 

D’wed wrthynt'dy glefyd yn amlwg, 
Gwnant wella dy olwg sydd wael; 

Cei gordial wna les i’th ddoluriau. 

Ffrwyth llysiau rhai goreu eu rhyw, 

A chadw dy hunan yn foddlon, 

Fe wella dy fron sydd yn friw. 

Ms gallaf yn wir anfoddloni, 

A'th golli lliw’r lili iloer lan, 
l)y lun, a dy liw a dy lygad, 

Â’m gwnaeth Ymor groesed fy ngran, 
Rho imi ddwys euraidd gysuron 
I wella fy nghalon sydíl glaf, 

Trwy addaw cawn fyw mewn hapusrwydd 
Bob tys\ ydd mewn ty ar lan Taf. 


3 

Wel bellaeh mi gredaf yngadarn, 

Mae fì yw gwir sylfaen dy serch ; 

A ehyda thi’r glanddyn mi fentraf, 
Gwnaf bob peth a allaf fel merch; 

Cei ar bob amserau gysuron, 

Bydd hyn iti ’n foddion Ued faith, 

A eheisiaf wneyd poh r, peth yn barod, 
Cyn hyddi yn dyfod o’r gwaith* 

Mor gynted y passio’r tri galwad, 

0 flaen yr offeriad yr awn, 

Noliddo n cysylltu a’n gilydd, 

Cawn fyw mewn llawenydd yn llawn, 
A threulio ein hoes mewn hapusrwydd, 
A dedwydd fel hedydd yr haf, 

Cawn gly wed,o'r gwely bob boreu 
Swn tonau yr hen afon Taf. 

Chwi ie’nctyd y wlad ’rwy’n gynghori, 
I garu fel fì o wyr serch, 

A chofìwch ddefnyddio’ch amynedd, 
Daw amser yn'fwynaidd a’r ferch, 
Ces innau doTawer o’m croesi 
Pan oeddwn i yn caru a Gwen, 

Ond ’nawr ar fy mraich rhaid i Gweno 
Bob nos i gael gorphwys ei phen. 


4 


CMIAD I G-AEIAD. 


Cariad unwaith aeth i chwareu 
Ar ei daith i blith rhosynau ; 

Ac yno’r oedd heb wybod iddo 
Wenynen fach yn diwyd sugno. 

Wrth afogli o hono hoew, 

Y rhosyn hwn a’r’rhosyn aew, 

Y Wenynen faqh abigodd 
Ben ei fys, ac ymaith hedodd. 

A gwaeddodd yntau rhag ei cholyn, 

A chan y poen ag oedd yn dilyn; 

Ac at'ei fam y gwnai brysuro, 

A dagrau dros ei ruddiau’n llifo. 

Gwaeddai —Mam wyf yr yn marw; 

() Brathwyd fì yn arw arw 
Gan rhy w sarff hedegog felen 
Ac ei henw yw Gwenynen 

Ebai Gwener, os Gwenynen, 

A’th bigodd di, mor drwm, fy machgen, 

Pa faint mwy y saethau llymion 
A blenaist tiyn llawer calon. 

Tegid. 


Jones a , i Mab, Argraffwyr, Aberdar, 


